





——_ 


BUG ELI, Ei 


Y WYDDFA. 


My gwrddais gynt â morwynig 
Wrth odreu y Wyddfa wen, 
Un ysgafn ei throed fel yr ewig 

A gwallt fel y nos am e' phen ; 
Ei grudd oedd fel y rhosyn, 

Un hardd a gwen ei gwawr ; 
Yn canu can, a'i defaid ma», 

O'r Wyddfa'n d'od i lawr. 


CYDGAN '— 
Eryri fynyddig i mì 
Bro dawel y delyn yw 
Lle mae'r defaid a'r wyn 
Yn y mwswg a'r brwyn, 
A'm cân inau'n esgyn i fyny, 


'A'r gareg yn ateb i fyny—i fyny, 


O'r lle bu'r eryrod yn byw. 


Gofynais i'r seren yn siriol, 
A ddoi di, fy mun, o dy wlad ? 
Cei fyw mewn palas urddasol— 
Rho ffarwel i fwthyn dy dad ; 
Ymbiliais a gweddiais— : 
O tyred gvda mi, 
Ond gwenu wnaeth, dan ganu'r aeth, 
A'm calon gyda hi. 


:CYLGAN :—Uryri fynyddig i mi, &c.. 





















* 


2 


Daeth cwmwl yn awr dros y Wyddfa, 
Ac O! ^r fath gyínewid mawr ! 
'Roedd gwg yn yr uchelderau, 
A'r storm yn dylifo i lawr ; 
Mi gollais i'r forwynig, 
Ond e'r ffurfafen ddu 
Ei nodau mawl, fel sêr y gwawl, 
Ddisgynent oddi fry. 


CYDGAN :— Eryri fynyddig i mi, &c. 





Shepherdess of. Snowdon. 


On Snowdon's ruggeed hillside 
I met a young damsel fair ; 
Her form was of a grzceful shape, 
And dark as the night was her hair ; 
Her cheeks were tinged with roses, 
And bright with health did glow, 
Her flock she led, and singing sped 
Down to the vale below ;— 


CHORUS :— 


“Oh! rocky old Snowdon for me ! 
The home of my song so free— 
Where my flocks graze around 
And green mosses abound, 

While the rocks far above reply, 
When my song rises clear on high—on high, 
From where the wild eagles dwell.” 





3 


With a smile of love, I asued her 
““ Sweet maid, wilt thou leave thy land ? 
Thou shalt dwell in hall of grendeur, 
With servants to wait thy command ;” 
Imploring, I besought her— 
“*O fair one come with me !” 
She smiled, “ Nay, nay,” and singing gay 
(My heart with her took sbe) :— 


CHoRus—Oh, rocky old Snowdon for me, &c. 


A cloud swept over the mountain, 
Andlo! what a change took place, 

For cold was the wind as it swept by, 
While the storm came on apace— 

I lost the fair young maiden, 
But from the clouded sky 

Her notes of praise, like sun-bricht rays, 
Descended frcm on hich :— 


CHORUS—Oh, rocky old Snowdon for me, &c. 








Yr Hogyn yn gyru'r Wedd 


Yn haul ymsuddai dros y bryn 
I'r eigion fel rhyw gawr, 
Pan gurai hogyn gwelw, syn, 
Wrth ddrws amaethdy mawr ; 
Gofynai hwn o dan ei bwn 
A'i fochau'n llwyd eu gwedd, 
“* Ple gallaf gael rhyw damaid gwael 
Yn hogyn gyru'r wedd ? 


MSo,_. nf 


E Ed. Ed Ô 
3 A) ee UG 











yM 
gg”? aM 
a 4 
“Mae saith ohonom gyda mam, 
A'm tad mewn beddrod Jlaith, 
A gwaeth na hyn, y fi fy hun 
Yw'r hynaf fy un o'r saith ; 
Mi wnaf fy rhan er lleied wyf, 
A llwyted yw fy ngwedd, 


Os gallaf gael rhyw gyflog; wael 
Yn hogyn gyru'r wedd.” 


“ Os nad oes arnoch eisieu'm gwaith, 
A gaf fi genych chwi 

Ryw gysgod dros y noson laith, 
Rhag oerni'r gauaf du ? 

*Rol noson faith caf chwilio am waith 
Er mwyn cael gwella'm gwedd, 


” Os gallaf gael rhyw gyflog gwael 


Yn hogyn gyru'r wedd.” 


Ond d wedai gwraig y ty mewn serch, 
“ Cymerwch ef, da chwi ;” 

“ O), ie, nhad,” atebai'r ferch, 
A'i dagrau'n treiglo'n lli” ; 


“Mae'n g'wilydd mawr fod neb yn awr 


Yn'erwydro'n llwyd ei wedd, 


Os gall ef gael rhyw gyflog gwael 
Yn hogyn gyru'r wedd. 


Y tad a'r fam aent cyn bo hir 
I fynwent Tanygraig, 
A'u tyddyn ddaeth yn eiddo'r llanc, 
A'r ferch ddaeth iddo'n wraig; 
Ar aelwyd lan mae'n canu cân, 
Yn siriol iawn ei wedd, 
Wrth gofio'r pryd daeth at y ty 
Yn hogyn gyru'r wedd. ì 


